Diwydrwydd 
Dos at y morgrugyn, ti sluggard; ystyria ei f 
fyrdd hi, a bydd ddoeth: Yr hwn nid oes ganddo 
arweinydd, na goruchwylydd, na thywysog, 
sydd yn darparu ei hymborth yn yr haf, ac yn 
casglu ei bwyd yn y cynhaeaf. Pa hyd y cysgi, 
O swrth? pa bryd y cyfodaist o'th gwsg? 

Eto ychydig o gwsg, ychydig o gysgu, ychydig 
o blygu dwylaw i gysgu: Felly y daw dy dlodi 

fel un yn teithio, a'th eisiau fel gŵr arfog. 
Diarhebion 6:6-11 


Cadw dy galon â phob diwydrwydd; canys allan ohono 
y mae materion bywyd. Diarhebion 4:23 


Efe a ddaw yn dlawd yr hwn sydd yn gwneuthur llaw llac: 
ond llaw y diwyd a gyfoethoga. Fel finegr i'r dannedd, 

ac fel mwg i'r llygaid, felly hefyd y diog i'r rhai sy'n ei 
anfon. Diarhebion 10:4, 26 


Llaw y diwyd a lywodraetha: ond y diog a fydd dan 
deyrnged. Nid yw'r diog yn rhostio'r hyn a gymerodd 
wrth hela, ond y mae sylwedd y dyn diwyd yn werthfawr. 
Diarhebion 12:24, 27 


Y mae enaid y diog yn chwennych, ac nid oes ganddo 
ddim: ond enaid y diwyd a fynnant. Gostyngir cyfoeth 
trwy oferedd: ond y neb a gasgl trwy lafur, a gynydda. 
Diarhebion 13:4, 11 


Ym mhob llafur y mae elw: ond at brinder yn unig y mae 
siarad y gwefusau. Diarhebion 14:23 


Ffordd y diog sydd fel clawdd drain: ond ffordd y cyfiawn 
a eglurwyd. Diarhebion 15:19 


Y mae'r hwn sy'n ddiog yn ei waith yn frawd i'r un sy'n 
wastraffwr mawr. Diarhebion 18:9 


Y mae diogi yn bwrw i drwmgwsg; ac enaid segur 
a ddioddef newyn. Y mae'r diog yn cuddio'i law yn 
ei fynwes, ac nid yw'n mynd â hi at ei enau eto. 
Diarhebion 19:15, 24 


Ni fydd y diog yn aredig oherwydd yr oerfel; am hynny 
efe a erfyn yn y cynhaeaf, ac nid oes ganddo ddim. 
Carwch na chwsg, rhag dyfod i dlodi; agor dy lygaid, 

a thi a ddigonir â bara. Diarhebion 20:4, 13 


Nid at helaethrwydd yn unig y mae meddyliau y diwyd 
yn tueddu ; ond o bob un sydd frysiog yn unig i eisiau. 
Y mae dymuniad y diog yn ei ladd; oherwydd y mae ei 
ddwylo'n gwrthod esgor. Y mae efe yn trachwantu yn 
feunyddiol: ond y cyfiawn sydd yn rhoddi, ac nid arbeda. 
Diarhebion 21:5, 25-26 


Y mae'r diog yn dweud, "Y mae llew oddi allan, fe'm 
lleddir yn yr heolydd." A weli di ddyn diwyd yn ei fusnes? 
efe a saif o flaen brenhinoedd; ni saif efe o flaen dynion 
cymedrig. Diarhebion 22:13, 29 


Euthum ar hyd maes y diog, a thrwy winllan y dyn gwag 
ddeall; Ac wele, yr oedd y cwbl wedi tyfu drosodd â drain, 
a danadl poethion wedi gorchuddio ei wyneb, a'i wal 
gerrig wedi ei chwalu. Diarhebion 24:30-31 


Fel y mae'r drws yn troi ar ei golfachau, felly hefyd y diog 
ar ei wely. Diarhebion 26:14 


Canys hyd yn oed pan oeddem gyda chwi, 
hyn a orchmynasom i chwi, os neb ni fynnai weithio, 
na bwyta. 2 THESSALONYDD 3:10 


Beth bynnag a gaiff dy law ei wneuthur, gwna â'th nerth; 
canys nid oes, na dyfais, na gwybodaeth, na doethineb, 
yn y bedd, yr hwn yr wyt yn myned iddo. 

PREGETHWYR 9:10 


Trwy lawer o segurdod y mae yr adeilad yn dadfeilio ; 
a thrwy segurdod y dwylo y mae y tŷ yn gollwng trwodd. 
PREGETHWYR 10:18 


Na fydded i'r hwn sydd yn dwyn ladrata mwyach: 

eithr yn hytrach llafuria, gan weithio â'i ddwylo y peth 
sydd dda, fel y byddo ganddo i roddi i'r hwn sydd angen. 
Effesiaid 4:28 


Paid â chasâu gwaith llafurus, na hwsmonaeth, 
a ordeiniodd y Goruchaf. ECCLESIASTICUS 7:15 


Y mae dyn diog yn cael ei gymharu â charreg fudr, 

a bydd pob un yn ei wasgu i'w warth. Cymharir gŵr diog 
â budreddi dom: pob un a'i codo a ysgydwir ei law. 
ECCLESIASTICUS 22:1-2 


Oni dalo dyn ei hun yn ddyfal yn ofn yr Arglwydd, 
ei dŷ a ddymchwelir yn fuan. ECCLESIASTICUS 27:3 


Cerydda dy fab, a dal ef i lafurio, rhag i'w ymddygiad 
anweddus fod yn dramgwydd i ti. ECCLESIASTICUS 30:13 


Anfon ef i lafur, rhag iddo fod yn segur; oherwydd y mae 
segurdod yn dysgu llawer o ddrwg. 
ECCLESIASTICUS 33:27 


